








Goronsu GE Gu V. a'i 
JM. y Erenhines Mari. 





Coronation of H.M. GeorgeV. 
and H.M. Oucen Mary. 


Li 











CORONIAD 


Sior y V., Brenin y Deyrnas Gyfunol ac 


Ymerawdwr India, a'r Frenhines Mari, yn 
Eglwys Gadeiriol Westminster, Caerludd, 


Mehefin 22ain, IgII. 


Ton “ Tywysog Gwlad y Bryniau. 


I>ydd gwyn coroni'n Brenin 
Sydd bellach wedi dod. 
Deffrown fel deiliaid ffyddlon. 
I gyd-ddyrchafu 'i glod; 
Ei orsedd lân urddasol 
Sydd hawddgar iawn i gyd, 
A'i deyrnwialen rasol 
Sy'n enwog trwy y byd. 


CYDGAN: 
Ein Brenin a'n Brenhines 
Anwylir yn ein gwlad 
Byth ar eu pen bo'r goron 
Medd calon Cymru fad. 


The CORONATION 
Of His Majesty George V., King of the 
United Kingdom and Emperor of India, 


and Her Majesty Oueen Mary, in West- 


minster Abbey, the 22nd June, IgII. 


Tune “ God Bless the Prince of Wales.” 


The day of Coronation 

Has dawned upon our land 
'To rouse all loyal subjects 

In a united band, 
To wish our royal rulers, 

Who wear the jewelled crown, 
Prosperity as boundless 

Asis their throne's renown. 


CHORUS: 
Our King and Oueen we honour 
With loyal heart and voice, 
Long may their peaceful sceptre 
Make gallant Wales rejoice. 


T8 









John Dumcan, 39, Bute Street, Treherbert. 








Prydferthwch rhos y gerddi, 
Disgleirdeb seren wen, 
Cadernid y mynyddoedd 
Hawddgarwch ffrwythlon bren, 
Diwydrwydd tad gofalus, 
'Tynerwch calon mam, 
Nodweddo ei deyrnasiad 
Addurno 'i oes bob cam. 


Cydgan: Ein Brenin, &c. 


Y Beibl fo'i arweinydd, | 
Llaw'r Arglwydd fyddo'i nerth 

Ei amddiffyniad fyddo | 
Ar bopeth sydd o werth. 


Ei ddeiliaid fyddo'n deyrngar 
Bob pryd ar dir a mor. 
Chwenychwn bob daioni 
I'n hanwyl frenin Sior. 


Cydgan: Ein Brenin, &c. 





- a z 


The rose's matchless beauty, 
The star's refulgent ray, 
The mountain's stable firmness, 
The tree's fresh strength in May, 
A father's patient efforts, 
A mother's tender care, 
May they, through all life's journey, 
In sweet abundance, bear. 


Chorus : Our King, &c. 


May Holy writ direct him, 
And may the Lord sustain 
Him with unfailing counsel 
Throughout a glorious reign ; 
May all his loyal:subjects 
Due homage to him bring, 
And pray for every goodness 
To George, their Sovereign King. 


Chorus: Our King, &c. 


John Duncan, 39, Bute Street, Treherbert. 








MV aan 


TREORCHY 


Jenkins & Sons, Printers, &c., Caxton Press, 





— 








